


CAN SYLWEDDOL, 


1 _ Gwir Grefydd yn werthfawr yn y Byd 
hwn a'r hwn a ddaw, 


| bL 





“ Eithr na, ato Dun i mi ymffrostio mewn dîm, 
ond yn nghroes eîn Harglwydd. Tesu Grist, 
írny yn hnn y cnoeshoeliwyd y byd 4 mi, a 
minau i'r byd eh vi. 14. 


y u a Ŵ MAU, MU 4 . 

; “ Ar y Dôn,—“ Diniweidrwydd.” 

| 

í M^ Ŵ Î 


Nid oes dim yn werth i'w feddu, 

Byth, na ^i garu ar y llawr, 
Nac yn werth ymff ostio ynddo, 

4 'Ond yn nghroes ein Meichai mawr; ; 

W Derfydd wyfoeth, derfydd dyddiau, 

Derfydd hoM bleserau'n hoes, u 
Byth ni dderfydd pleser nefol, 

Au hyfrydol gân y groes. 


A Iesu hoíf, Fiaguryn grasol, 
| Mae e'n ddis POB, bysiel yw, 
(o Brenin cadarn ; arwain Seion, 
i O'i helbulon adfe n fyw 
h Fe arweiniodd filoedd ato, 
A fu iddo ^n ffyddlon blant, 
Ni adewir un yn angof, 
Ileb gael seinio'r nefol dant. 











2 





O! sm feddu 'r dduwiol anian, 


Anian fuddiol yma 'i fyw, 
Anian geidw fywyd addas, 
Mewn cymdeithas gyda Duw ; 
Anian bur a ddeil yn ngwyneb, 
Tragwyddoldeb maith sy ^n do'd, 
Anian ddeil mewn byd ysbrydol, 
Byth i ganu ^r nefol glod, 


Boed i ni ar bob diwrnod, 
I gael bod yn barod bur, 
Nid oes neb yn well yn angau 
I'w gael ond Iesu Grist, yn wir; 
Rhag ofn suddo byth i boenau, 
A gofidiau 'r byd a ddaw, 
O! fy enaid, Iesu cymer, 
Draw yn dyner yn dy law, 


N awr erfyniwn oll mewn difri, 
N awr am wir oleuni gras, 

Dyma 'r goleu wna gynyddu, 
Tra yn oesì daear ias ; 

Fel y byddom pan ddêl marw, , 
'Y pryd hwnw 'n barod oll 

I ghel cwrad â'r Purnwr cyflawn, 
Yno'n gyflawn a digoll. 


Cyd 


Awn a rhedwn yrfa nefol, 
Gyda phobl yr Iesu, ffown 
il i'r noddfa, brysiwn iddi, 
a Ea nen eri, HO yndrown ; 
Rhedwn hyd nes caffom afael, 
Cyn rhoi ffarwel, mynwn ffydd, 
Hon a 'n deil nes cyrhaedd adref, 
Trwy'r blinderau mawr ryw ddydd. 


lo 





| 
| 














4 —- 





A 


Hyfryd fydd bod wedi rhedeg, 
Gyrfa deg yn mhlith y saint, 

Pan ddel adeg i gael gorphwys, 
Yn Mharadwys bydd eu braint ; 

Dyma wlad nefolaidd gariad, 
Dyma wlad ein Ceidwad cu, 

Gwlad lle cenir yn oes-oesoedd, 
Fawl am aberth Calfaria. 


Tra b'o goleu, gras, a galwad, 
Rhedwn ato, Geidwad dyn, 
Credwn ynddo heb ddiffygio, 
, Plygwn iddo hy gytun ; 
Cofiwn, un yw eglwys lesu, 
Fe yw gwir oleuni hon, 
Cadarn ffydd i'm harwain adreu, 
O'm blinderau ger ei fron. 


O ! ^r fath gariad rhad rhagorol, 
Mawr rhyfeddol Duw at ddyn, 
Yn rho'i Fab, yr hwn a'n carodd, 
Fe a'n cododd ato ei hun ; 
Nid oedd dim yn haeddu ynom, 
I'w Fab i fyned drosom draw, 
Fry i erchyll ael Calfaria, 
I ddyoddef marwol fraw: 


Cristwnaeth ddweyd, Gorchymyn newydd, 
Wyf yn roddi; byddwch un, 
Mewn tangnefedd gyda'ch gilydd, 
Oll mewn cariad yn gytun ; 
Minau fyddaf ^n ol £^ addewid, 
Yn ífyddlon Frawd a'ch cyfyd fry, 
I'r orphwysfa, noddfa nefol, 
Draw i blith santeiddiol lu. 











4 


Mae awdurdod Iesu grasol, 
Dros, y ddaear faith a'r nef, 

Hoil angylion glân a seintiau, Y 
Wrth ei eiriau hawddgar ef; 

Nid oes eisieu gwell Rheolwr, 
Goraf Barnwr, cywir yw, 

Gwna gyfiawnder diwrnod barnu, 
Oll ar gyfrif dynolryw. 





Gwrthrych gwaeddi 'r holl dduwiolion, 
Ydyw Iesu hardd ei wedd, 
Nid oes arall werth eu sylw, 
Mewn un man tu yma i'r bedd; 
Ganddo mae yr holl fendithion, 
Llawnioni bechadar du, ' 
Hefyd nerth a gant 1 groesi, i 
Trwy ^r Iorddonen ato fry. | 


'N ol i'v cristion newid bywyd, 
Newia iaith, a newid lle, 
Bydd mewn gwlad caiff feddu cysur, 
Gyda'i frodyr yn y ne W 
Ffarwel rydd i ofid bellach, R 
Ffarwel afiach dŷ, o bridd ; 
Ffarwel yma deithio daear, 
Mwy mewn galarnos a'dydd. ! 


ÏEUAN O EIFION. 





